Isang Pambungad sa Palatalangguhitan 


Brian Guadalupe 


ika-2 ng Agosto, 2017 


1 Katuringan 


Ang talangguhit T ay binubud ng isang tangkas ng mga bagtasan B at ng isang tangkas 
ng mga gilid G. Madalas hinahalat ang isang talangguhit bilang T -- (B,G). 


Laraw 1: Isang talangguhit 


Ikinakabit nitong mga gilid ang mga bagtasan, at maaaring sila ay tunguhin o 
ditunguhin. Ang mga gilid ay mayroong kaangkinang bigat, na isang halgAng nakaugnay 
sa isang gilid. Maaaring uriin ang mga talangguhit sa iba't ibang mga uri Ayon sa 
kanilang kaangkinan. 


2 Tunguhin at Ditunguhin 


Masasabing ang isang talangguhit ay ditunguhin kung lahat ng kanyang mga gilid 
ay “parianyuin.” Kung baga, sa bawat gilid mula bagtasan A patungo bagtasan B, 
mayroon ding gilid mula bagtasan B patungo bagtasan A. 


Laraw 2: IsAng ditunguhing talangguhit Laraw 3: Isang tunguhing talangguhit 


Isipin na ang isang ditunguhing talangguhit ay may mga dadltunguhing gilid. Sa 
pagguhit ng isang ditunguhing talangguhit, hindi na kailangang lagyan ng palaso sa 
mga gilid. 

Kung hindi lahat ng gilid ay daltunguhin, tunguhin ang talangguhit. 


Ising Pambungad sa Palatalangguhitan Brian Guadalupe 


3 Binigatan at Dibinigatan 


Tulad ng sinabi, mayroong bigdt ang mga gilid. Ang bigat ng isang gilid ay ang 
halgang nakaugnay dito. Kung magkakatumbas ang bigat ng lahat ng mga gilid, ito 
ay itinuturing na dibinigatdin. Kung hindi, ito ay binigatan. 


Lt 


Laraw 4: Isang dibinigatang talangguhit Laraw 5: Isang binigatAng talangguhit 


Hindi isinusulat ang mga bigat ng mga gilid sa mga dibinigatang talangguhit. 
4 Iba Pang Katawagan 


|B]| bilang ng mga bagtasan sa isang talangguhit 
|G| bilang ng mga gilid sa isang talangguhit 
antas bilang ng mga gilid nakakabit sa isang bagtasan 


lob-antas (sa tunguhing talangguhit) bilang ng mga gilid papasok ng isang bagtasan 
(hango sa loob -- ants) 


lab-antas (sa tunguhing talangguhit) bilang ng mga gilid palabas ng isang bagtasan 
(hango sa labas - antds) 


likaw gilid na kinakabit ang isang bagtasan sa sarili 


lakad isang datig ng mga gilid at bagtasan na nakakabit nang sunod-sunod sa 
bawat isa 


daan isang lakad na may magkakaibang bagtasan 
landas isang lakad na may magkakaibang gilid 
salkop isdang daang nagtapos sa parehong bagtasang kanyang sinimulan 
salikop isang landas nagtapos sa parehong bagtasang kanyang sinimulan 


magkakabit ang talangguhit ay magkakabit kung mayroong daan sa pagitan ng alinmang 
dalawang bagtasan 


k-karaniwan ang talangguhit ay k-karaniwan kung lahat ng bagtasan ay may antas k 


ganap ang talangguhit ay ganap kung lahat ng bagtasan ay tahasang nakakabit 
sa bawat isa, madalas halatin bilang K,,, kung saan ang n ay ang bilang ng mga 
bagtasan 


katabi ang bagtasan A ay katabi ng bagtasan B lamang kung mayroong gilid 
mula B pattingo A 


Ising Pambungad sa Palatalangguhitan Brian Guadalupe 


5  Salkupin at Awansalkupin 


Laraw 6: Isang salkuping talangguhit Laraw 7: Isang awdnsalkuping talangguhit 


Ang isang talangguhit ay salkupin kung naglalaman ito ng kahit isang salkop. Kung 
hindi, ito ay awdnsalkupin. 


6 Payak at Multalangguhit 


Masasabing paydk ang isang talangguhit kung wala itong likaw at sa bawat tambal 
ng bagtasan, mayroong awan o isang gilid. Kung hindi, ito ay isang multalangguhit. 


Laraw 8: IsAng paydk na talangguhit Laraw 9: Isang multalangguhit 


Kadalasan sa mga paligsahan, mga payak na talangguhit lamang ang ginagamit, 
ngunit mayroon pa ring kalagmitang magkaroon ng mga multalangguhit, kaya lang 
bihira. 


7 Mga Salapat ng mga Talangguhit 


Maaaring kumatawan ang mga talangguhit sa mga kayarian tulad ng mga kalambatan. 
Halimbawa, sa isdang kalambatan ng mga lipaw, bawat bagtasan ay kumakatawan sa 
isang paliparan, at ang mga bigat ng gilid ay kumakatawan sa agwat pagitan ng 
dalawang bagtasan. 


Minsan, hindi lantad ang nakapailalim na talangguhit. 


8 Mga Natatanging Talangguhit 


May mga uri ng talangguhit na may mga natatanging kaangkinan, na maaari mong 
ipagsamantala sa paglulutas. Narito ang ilan sa mga natatanging talangguhit. 


Ising Pambungad sa Palatalangguhitan Brian Guadalupe 


Puno 


Ang puno ay isang ditunguhing awAnsalkuping talangguhit. Tinatawag na gubat ang 
tangkas ng mga puno. 


O 


Laraw 10: Isdang puno 


TAT 
Ang TAT ay daglat sa tunguhing awaAnsalkuping talangguhit. 


DO- 


G6 


Laraw 11: Isdang TAT 


Lapyain 


Ang lapyding talangguhit ay maaaring ibaon sa isang lapya. Ito ay kayang iguhit na 
walang magbabagtas na mga gilid sa bawat isa. 


Coat 


Laraw 12: IsAng lapyding talangguhit Laraw 13: Isdang dilapyding talangguhit 


9 Mga Kayariang Malak para sa Talangguhit 


May Apat na pangunahing paraan upang ikatawan ang talangguhit bilang kayariang 
malak: 


Ising Pambungad sa Palatalangguhitan Brian Guadalupe 


1. baskagan ng magkakatabi 
2. talaan ng magkakatabi 

3. talaan ng mga gilid 

4. hiwatig na talangguhit 


Maaari ding tukuyin ang isang talangguhit sa pamamagitan ng talaang magkakawing, 
ngunit hindi ito gaanong ginagamit sa mga paligsahan. 


Baskagan ng Magkakatabi 


Ang baskagan ng magkakatabi M ay isang dalawahing-sukod na tugday, na itinuturing 
bilang sumusunod: 


Mi] [7] -- ang bigat ng gilid mula bagtasan i patungo j 


Kung walang gilid mula bagtasan i patiingo j, maaaring gumamit ng kahit anong 
halga. 

Kahit may pagkakataong magkaroon ang mga gilid ng talangguhit na mga baling 
na bigat, masasabing --1 ay akma sa ating halimbawa sapagkat wala namang gilid 
na may mga baling na bigat. 

Mapapansin na ang mga ditunguhing talangguhit ay may parianyuing baskagan 
ng magkakatabi. 


Talaan ng Magkakatabf 
Ang talaan ng magkakatabi L ay ang pinakakaraniwang kayariang malak na ginagamit 
sa mga paligsahan. Ito ay isdang tugday ng mga isiging tugday (o vector sa C:-), na 
itinuturing bilang sumusunod: 

L[i] -- vectorsint5 na naglalaman ng talaan ng mga katabi ng bagtasan i 


Sumusunod mula roon na L[i][n] -- ang ika-(n -- 1) na katabi ng i. 


Pansinin na sa karaniwang paggamit ng talaan ng magkakatabi, hindi nasasama 
ang mga bigat ng mga gilid. Upang lutasin it0ng balakid, mangyaring gumawa tayo 
ng isang Gilid na bagay, at gamitin ang vectorsGilidb sa halip ng vectorsint”. 


Hiwatig na Talangguhit 


May mga talangguhit na hindi na kinakailangan ng paggamit ng mga kayariang 
malak. Sapat na ang paggamit ng dalawahing-sukod na tugday. 


